“FY NGHARTREF BACH CLYD.” 


Rwy'n breuddwydio am fynyddoedd hen fy ngwlad, 
Lle y crwydrwn pan yn blentyn mewn mwynhad, 
Bum yn byw dan haul y De, 
Bythol haf brydfcrtha'r lle; 
Ond mae nghalon rhwng mynyddoedd hen fy ngwlad. 


1: 


'Rwyf yn gweld y bwthyn annwyl ar y bryn, 
Clywaf alaw nant y mynydd yn y glyn; 

Nid oes dim drwy'r byd yn grwn 

Fel y cariad cynnes hwn, 
Lanwai'r bwthyn bychan, unig, ar y bryn. 


O! rwy'n gweld y fynwent ddistaw megis cynt, 


Clywaf eto swn yr awel ar ei hynt; 
A phan rydd fy Nuw im' hedd, 
Carwn yma fan fy medd, 

Gyda hen gyfeillion hoff y dyddiau gynt. 


R. LLOYD JONES. 


From the English Words of W. $. Gwynn Williams, 
'* My Little Welsh Home.” 


Gellir hefyd gael Cyfieithiad Cymraeg o 
**'The Pibgorn.” 





Supplied by Wyn-Edwards, Morris & Co., 
61 Renshaw Street, Liverpool. 





